^l 
HANES LLOFRUDDIAETH DRUENUS . 


HANNAH DAVIES, 


Ar Fynydd Pencareg, yn Swydd Gaerfyrddin. 


AFODD Dafydd Evans ei grogi yn Ngharchar Caerfyrddin 

ar 91ain o Fedi, 1829, am lofruddio ei.gariad-ferch, 
Hannah Davies... Cyflawnwyd y weithred anfad ar nos Sadwrn, 
Mehefin J8eg, yn yr un flwyddyn, a deuwyd o hyd i gorff briwedig 
ferch anffodus as Fynydd Peucareg gan rai bobl ar ei ffordd i 
ïe o addoliad y boreu eanlynol, mewn afonig fechan, dyfroedd yr 
hon oeddynt wedi eu lliwio gan ei gwaed am tua dwy filltir. 
Cafodd y llofrudd ei brofi o flaen yr Ynad Goulburn ar y lbfed o 
Fedi; deddfrydwyd ef am 11 o'r gloch y nos, a chyn y wawr 
darfu iddo gyfaddef ei euogrwydd wrth ddau gwnstabl oeddynt 
yn gofalu am dano. Cymerodd dygwyddiad annymunol iawn le 
ar achlysur ei ddienyddiad ; y rhaff, hab ei sicrhau yn briodol, 
a roddodd ffordd ; gorfuwyd dwyn y dyn truenus yr ail waith at 
grogben, tra y protestiai efe yn daer, ond yn ofer, fod y gyf- 


raith wedi ei boddloni, 





RIGOLION sir Gaerfyrddin, 
Ac Aberteifi wiw, 
A phawb o'r Cymry mwynion 
l'n rhodio tir y byw, 
Gwrandewch ar hyn o hanes, 
Truenus i'w goffhau, 
By'n rhybudd mawr i'r ie'enctyd, 
Ac hefyd i bob rhai. 


'Nol magu plant yn anwyl, 
A'u meithrin fore a hwyr, 

Pa beth ddaw i'w cyfarfod 
'Does neb ond Duw a ŵyr; 
Ond gweddiwn ar yr Arglwydd 

I'w cadw rhag y fall ; 
Nis gwyddom beth ddaw iddynt 
O fore hyd y llall. 


'Roedd merch yn mhlwyf Pencareg, 
Yn swydd Gaerfyrddin fawr, 

: A'Í henw'n Hannah Davies, 
ba hysbys i chwi 'nawr, 











â 





A hono mewn gwasanaeth 
Yn barchus iawn yn bod, 
Yn caru a mab ieuanc 
O gwmpas ugain oed. 


Ond pryfio wnaeth yn feichiog, 
Fel llawer gyda hi, 
A thraethu wnaeth i'w chariad, 
“ Yn feichiog yr wyf fi; ” â 
A gofyn wnaeth i'w meistres 
A gai hi ganiatad 
Fyn'd adref, ar nos Sadwrn, 
I wel'd ei mam a'i thad. 


A'i meistres a ddywedai, 
““ O brysia, gwna dy waith, 
Cei fyn'd tua thre' yn gynar— 
Wyth filltir sydd yn faith ; "” 
Atebai Hannah'n dirion 
A mwynaidd iddi hi, 
“Nid âf fi ddim mor gynar— 
Mae cwmni genyf fi.” 


Ond yn yr hwyr cychwynodd 3x 
I fyn'd tua thy ei thad, 
Heb feddwl fod ei chwm'ni 
O fwriad gwneyd ei frâd ! 
Ac yno, boreu dranoeth, 
Rhyw ffermwr ddaeth yn fwyn 
I edrych am ei ddïoedd, ' 
Ei ddefaid holl a'i ŵyn. 


Fe welai gorff yn gorwedd “ 
Yn farwol ar y ma's, 

A'r gwaed yn mhell o amgylch 

ê Yn lliwio'r borfa lâs; 

A'i gên oedd wedi ei thori, 
A phont ei hysgwydd hi; 

Ei breichiau hardd bron ymaith, 

A'i borddwyd oll yn ddu. 
ê 






52» 


3 


Ei gwddf oedd wedi ei dori— 
Mae digon 'nawr o dyst !— 
(Echrydus ydyw adrodd) 
Yn groes o glust i glust 
Ymdrechodd am ei bywyd 
Tra parodd iddi waed, 
Nes oedd yn lliwio'i dillad, 
Ei dwylaw oll, a'i thraed. 


Pan ydoedd gwaed ei chalon 
Yn llifo ar y llawr, 

Yn llanw ei 'sgidiau a'i sanau, 
Hi gerddodd bellder mawr ! 

A'r gwaed sydd yno heddyw 
I'w wel'd yn lwybr du, 

Yn gwaeddi'n groch am ddial 
Am ddwyn ei bywyd cu. 


Dychmygwn 'nawr ei chlywed 
Yn ymbil arno'n gry',— 
“ Gadewch, er mwyn yr Arglwydd, 
Fy mywyd bach i mi! 
Mi'ch cerais i chwi'n anwyl— 
Gwnes pobpeth er eich mwyn ; 
Pa fodd y gall eich calon 
Fy mywyd bach i ddwyn ? 


““ Er mod i 'nawr yn feichiog, 
Un gofid ni chewch chwi 

O'm hachos i am plentyn— 
Fymywydrho'wchifì; 

Och! Och ! fy anwyl gariad, 
Gwnaf unpeth er mwyn byw— 

(Peth melus iawn yw bywyd)— 

«O! peidiwch er mwyn Duw.” 
o 


Hi gerddodd 'n agos filltir, 
A'i gwaed yn lliwio'r lle, 
Gan ymladd am ei bywyd, 
Ac erfyn arno fe; 
3 











â 


Heb wrando'r eneth wen, 
A holltai'i gên â'r bilwg, 
A thorai ffwrdd ei phen 


Ei gwar a dorodd drwodd, 
A chlwyfai'r dwylaw glân; 
Ei chorff oedd gan y cigydd “|| 
Bron oll yn ddarnau mân; i| 
Ni welodd neb fath laddfa— | 
Fath olwg ar gorff dyn, 
Nac unrhyw ddynes hefyd, 
'' Fel tystiant 'nawr bob un, 


A'i chariad hi sydd heddyw 
O fewn y carchar du, 
Yn gwaeddi “ Gwae (os euog) 
Erioed fy ngenii!” 
A'i'enw David Evans, 
O dylwyth parchus iawn, 
Y rhai sydd bron gwallgofi 
Foreuddydd a phrydnawn, 


Ao yntau, 'r filain gwaedlyd, | 
| 
| 


A phawb o fryndiau'r eneth 
Mewn hiraeth oll fe'u cawn, 

A'i thad a'i mam sydd hefyd 

: Mewn tristyd enbyd iawn; 
“Mae'i thad yn methu cysgu, | 
Na gorphwys nos na dydd, y 
A'i mam ar golli 'i synwyr, ì 
A'i chalon fach yn brudd. ' 


Boed hyn o dro yn rybudd 
I bawb o'r ie'nctyd gwiw, 

I 'mwrthod â'r fath bechod, 4 
A gweddio mwy ar Dduw wg 
Âm nerth i rhodio'r llwybrau 

—  By'n tywys tua'r Nen, 

Fel byddont gyda'r Iesu 
Mewn mwyniant byth, Amen. 


Llanfaeryw. 3 STEPHEN Jos. 





